BEDYDD 


CAH 

iî$° 


LlâWF-R  o frwydrau  ar  feusydd  papyr  a thafod  sydd  wedi  ou 
hymladd  ynghylch  bedydd,  a hyny  hefyd  gan  ddynion  wedi  eu 
hanfon,  meddynt  hwy,  i weinyddu  yr  ordinhad.  Y mae  yn  beth 
syn  iawn  i feddwl  dyn  ystyriol,i  weled  cynnifer  o genadon  dros 
Dduw  yn  gweinyddu  yr  òrdinliad  o fedydd,yr  hon  sydd  o’i  osod- 
iad  ef  ei  hun,  ac  i gyd  yn  anghytuno  yn  eî  chylch.  A ddichon 
fod  pregethwr  wedi  ei  anfon  gan  Dduw  i fedyddio,  os  na  fydd  yn 
gwybod  yn  ddiamheuol  pa  fodd  y mae  bedyddio,  a phwy  i fed- 
yddio?  Y mao  yn  anmhosibl,  debygwn  i.  Yr  oedidyscyblion 
Crist,  yn  yroes  apostolaidd,  yn  gwybod  yn  eithaf  da  ynghylch 
bedydd ; ac  o ganlyniad,  nid  yw  yr  hanesion  yn  y Testament 
Newydd  am  fedyddio  yn  egluro  nemawr  ar  y gweinyddiad,  ond  yr 
hyn  a grybwyllir  yn  anfwriadol.  Hyn  yw  yr  oll  a ystyria  y 
gwahanol  enwadau  yn  anghenrheidiol  er  gweinyddu,  yn  lle  iawn 
hyfforddiad  oddiwrth  Dduw,  neu  trwy  olyniad  oddiwrth  y rhai  a 
wyddent.  Gan  nad  yw  yr  haneswyr  ysgrythyrol  wedi  amcanu 
dangos  pa  fodd  i weinyddu  bedydd,  na  desgrifio  y pethau  sydd 
yn  perthyn  iddo,  ond  yr  hyn  a amlygent  yn  ddamweiniol, — y mae 
yn  amlwg,  ynte,  nad  oeddynt  hwy  yn  golj-gu  y buasai  neb  yn 
cymmeryd  yr  hyn  a fuasent  hwy  yn  ysgrifenu,  yn  unig , yn 
ddigonol  er  derbyniawn  hyfforddiad  i weinddu  yr  ordinhad,  ond 
y buasent  yn  derbyn  y cyfarwyddyd  a roddwyd  gan  Grist  yn 
draddodiadol.  Y mao  ynrhesymol  i gredu  fod  Crist  wedi  desgrifio 
yr  ordinhad  i’w  apostolion  yn  fanwl;  canys  nid  oes  hanes  fod 
unrbyw  gamddeall  yn  ei  chylch  yn  yr  holl  Destamcnt ; ond,  etto 
nid  yw  y desgrifiad  hwnw  mewn  ysgrifen,  ac  oganlyniad  ni  allwn 
ni  yn  yr  oes  hon  gael  cyfarwyddyd  ond  oddiwrth  Dduwyn  union- 
gyrchol,  neu  trwy  draddodiad,  oddieithr  yr  hyn  a gasglwn  oddi- 
wrth  haneswyr  ysgrytbyrol  pan  yn  crybwyll  yn  ddamweiniol  am 
ryw  bethau  perthynol  i fedydd. 

Wedi  sylwi  yn  y modd  yna,  y mae  yn  ymddangos  bellach  yn 
anhygoel  fod  neb  enwad  o grefyddwyr  yn  ymwnejd  â bodydd  yn 
iawn,  ac  fel  y gosodwyd  ef  gan  Grist.  Ond  rhag  collfamu  neb  yn 
fwriadol,  gwnawn  ymchwiliad  teg  i’r  crybwylliadau  damweiniol 
sydd  am  fedydd  yn  y Testament  Newydd;  ac  os  cawn  rhyw  sect 


2 

y n cyfateb  yn  eí  gweinyddiad  o fedydd  i'r  hyn  a allwn  gasgla  o'r 
Testament  Newydd,  bydd  yn  eithaf  tebyg  fod  y sect  hono  wedi  ei 
hyfforddi  gan  Dduw  yn  uniongyrchol,  neu  trvry  draddodiad  ; neu, 
o leiaf,  ymddengj8  fel  y fwyaf  cywir  o’r  lleill.  Cawn  olrhain, 
ynte,  i Fedydd  fel  hyn : — 

I.  Pa  BETH  YW  PRIF  DDYBEN  BEDYDD  ? 

Dyma  ofyniad  a atebir  mewn  amryw  ffyrdd.  Dywed  rhai  mai 
dangosiad  ydyw  o fod  y bedyddiedig  yn  gwneyd  proffes  o’r 
efengyl.  Ereill  a ddywedant  mai  arwydd  ydyw  fod  digon  ar  ei 
gyfer  yn  Nuw,  Rhai  a haeiant  mai  arwydd  allanol  ydyw  o 
fedydd  yr  Ysbryd  Glân,  ac  ereill  mai  sel  ydyw,  fel  yr  enwaediad 
gynt.  Ond  pa  beth  a ddywed  yr  ysgrythyr  am  duno?  Wel, 
dywed  fod  Ioan  yu  bedyddio  “ er  maddeuant  pechodau  " (gwel 
Marc  i,  4;  Luc  iii,  3).  Dywed  Pedr  ar  dydd  y Pentecost, 
“ Edifarhewch,  a bedyddier  pob  un  o honoch  yn  enw  Iesu  Grist, 
er  maddeuant  pechodau  ” (Act.  ii,  38).  Mao  yr  hyn  a ddywedir 
gan  Ananias  wrth  Paul,  sef,  “ Cyfod,  bedyddier  di,  a golch 
ymaith  dybechodau,”  yn  dangos  fod  maddeuant  yn  dyfod  trwy 
fedydd.  Yr  oedd  loan  Fedyddiwr,  yn  annog  ei  wrandawwyr  i 
ddwyn  “ ffrwythau  addas  i edifeirwch,”  a'u  bod  hwythan  yn 
“ cyffesu  eu  pechodau  ” pan  yn  eael  eu  bedyddio,  yn  dangos  yn 
amlwg  mai  yn  y bedydd  yr  ocdd  cael  maddeuant  pechodau.  Felly 
y gellir  sylwi  gyda  golwg  ar  Pedr  ar  dydd  y Pentccost,  pau  yn 
dweyd  wrtli  y dyrfa  am  edifarhau  yn  flaenorol  i fedyddio.  Mae 
yn  naturiol  iawn  wrth  hyn  oll  i beuderfynu  fod  bedydd  er  madd- 
euaní  pechodau. 

II.  Pwy  yw  Deiliaid  Bedydd? 

Yr  anghytundeb  mwyaf  ynghylch  y pwnc  hwn  yw,  pa  un  a 
ydyw  babanod  yn  ddeiliaid  cymhwys  ai  peidio.  Dywed  pawb  fod 
credinwyr  yn  gymhwys.  Ond  nad  beth  a ddywedo  neb,  os  yw 
bedydd  er  maddeuant  pechodau  yn  ysgrythyrol,  y mae  yn  cau 
babanod  allan,  am  nad  ydynt  wedi  pechu  ; a dynion  yn  credu,  ac 
yn  edifarhau,  y w yr  unig  ddeiliaid.  Eithr  rhag  fod  rhywun  yn 
tybied  lod  sail  i fedyddio  babanod,  ceir  chwilio  i mewn  i’r  byn  a 
ddygir  yn  mlaen  fel  prawf  o hyny.  Dywedir  fod  gorchymyn 
Crist  i ddysgu  “ yr  holl  genedloedd,  gan  eu  bedyddio,  &c.,’’  yn 
cynnwys  fud  pob  un  yn  yr  holl  genedloedd  yn  ddeiliaid  bedydd ; 
a dywedir  fod  y geiriau  “ holl  genedloedd  ” i’w  deall  yn  y commis- 
siwn,  yr  un  fath  ag  yn  Math.  xxv,  32 — “A  chydgesglir  ger  ei 
/ron  ef  yr  hoü genedloedd.’’  Nid  oes  dim  neillduol  yn  fwy  yn  y 


UPB 


geiriau  “ yr  holl  genedloedd,”  nâ'u  bod  yn  golygu  pob  cenedl.  Pe 
gorchymynid  i ni  rifo  yr  holl  genadloedd,  gallem  ufyddhau  i’r 
gorcbymyn  liob  rifo  pob  un  yn  yr  holl  ganedloedd ; ond  po  gorch- 
ymynid  i ni  ladd  yr  holl  genedloedd,  nis  gallem  gydawni  hyny 
lieb  ladd  pob  un  yn  yr  holl  genedloedd.  Pe  ewyllysiem  argyhoeddi 
yr  holl  genedloedd,  nid  gwiw  fuasai  i ni  dreio  argyhoeddi  babanod, 
er  y buasai  yr  ymadrodd  yn  eithaf  grammadegol ; ond  pe  ewyll- 
ysiem  foddi  yr  holl  genedloedd,  buasai  raid  i ni  foddi  y babanod 
a phawb.  Y mae  yn  amlwg,  gan  hyny,  fod  ystyr  “ yr  holl  gen- 
edloedd”  yn  ymddibynu  yn  gwbl  aryr  hyn  sydd  yn  cael  ei  gys- 
sylltu  wrtho.  Yn  yr  uu  modd  y mae  deall  “ Pregethwch  yr  efengyl 
i bob  creadur  ” liefyd.  Ond  efallai  fod  rhywun  am  wrthod  y 
rhesymau  blaenorol,  ac  yn  penderfynu  fod  rhaid  cymmeryd  yr 
holl  genedloedd  yn  y commissiwn  yn  yr  un  ystyr  â'r  holl  genedl- 
oedd  yn  Math.  xxv,  32 — “ A chydgesglir  ger  ei  fron  ef  yr  holl 
genedloedd,’’  Cymmered  amddiflfynwr  babanod  ychydig  bwyll,  a 
chawn  weled  pa  un  a ydyw  yr  ymadroddion  diweddaf  yn  cynnwys 
yr  holl  gcnedloedd,  yn  yr  ystyr  helaethaf — ie,  pa  un  a ydynt  yn 
cynnwys  babanod  neu  beidio.  Yr  ydym  yn  darllen  yn  Math. 
xxiv,  31,  fod  yr  holl  etholedigion  yn  cael  eu  casglu  yn  äaenorol  i 
gasgliad  yr  holl  geuedloedd,  a chan  fod  babanod  yn  ddeiliaid 
teyrnas  nefoedd,  y mae  yn  amlwg  eu  bod  i gael  eu  casglu  gyda’r 
etholedigion.  Ond  uad  beth  am  byny,  gallwn  brofi  na  fydd 
babanod  yn  nghasgliad  yr  holl  genedloedd;  a hyny  fel  hyn  : — Y 
mae  Crist  yn  dweyd  wrth  y rhai  ar  ei  ddeheulaw,  “ Deuwch  chwi, 
fendigedigion  fy  Nhad,  etifeddwch  y deyrnas  a barotowyd  i chwi, 
er  seiliad  y byd;  canys  bum  newynog,  a cbwi  a roisoch  i mi 
fwyd,  &c.;’’  a dywed  wrth  y rbai  ar  ei  law  aswy,  “ Ewch  oddi- 
wrthyf,  rai  melldigedig,  i’r  tân  tragwyddol,  &c.;  canys'  bum 
newynog,  ac  ni  roisoch  i mi  fwyd,  &c.’’  Darllener  yr  adnodau 
oll.  Heblaw  y da  a’r  drwg  sydd  yn  cyfansoddi  yr  boll  genedloedd, 
y mae  Crist  yn  siarad  am  blaid  arall,  yr  lion,  mae  yn  debyg,  yw 
yr  etholedigion  a fuasent  wedi  eu  casglu  yn  flaenorol;  canys 
dywed  am  danynt,  “ Yn  gymmaint  â’i  wneuthur  o honoch  i un  o'r 
rhai  liyn  fy  mrodyr  lleiaf.”  Y raae  rhan  o’r  holl  genedloedd  yn 
cael  eu  gwobrwyo  yn  ddiddysgwyliad  am  eu  gweithredoedd  da; 
a’r  rhan  arall  yn  cael  eu  condemnio  am  eu  gweithredoedd  drwg. 
Nid  yw  babauod  yn  gwneyd  da  na  drwg;  ac  y mae  yn  amlwg,  o 
ganlyniad,  tia  jyda  babanod  yn  “ yr  holl  gencdloed"  hpn.  Cawn 
yn  nesaf  edrych  i’r  commissiwn  er  gweled  gorcbymyn  i wneyd  pa 


4 

beth  ì’rholl  genedloedd  eydd  yn  cacl  ei  feddwl.  Dywedir  yn 
Mathew  xxviii,  19 — “Ewch  gun  hyny,  a dysgwch  yr  holl  genedl- 
oedd,  gaucu  bedyddio ac  yn  Marc  xvi,  1Ó— “ Ewch  i’r  holl 
fyd,a  phregcthwch  yr  efengyl  i bob  creadur  ; y neb  a gredo,  ac  a 
fedyddier,  o fydd  cudwedig.”  Yn  y cyntaf,  gorchymyn  i ddf/sgu, 
neu  wneyd  dyscyblion  o’r  holl  genedloedd  sydd,  gan  e«  bedyddio  ; 
ac  yn  yr  ail,  gorchymyn  i bregethu  yr  efengyl  sydd,  a’r  sawl  a 
gredai  ac  a fedyddid  a fyddai  calwedig.  Mae  yn  atnlwg  mai 
dysgu  neu  bregethu  yr  efengyl  sydd  mewn  golwg  yn  y ddau  le ; ac 
mai  rhai  yn  derbyn  neu  yn  credu  yr  hyn  a ddysgid  neu  a breg- 
ethid,  oedd  dciliuid  i bedyddio.  Nid  oedd  y rhai  ni  chredent  yn 
ddeiliaid  bedydd,  ond  condemniad ; ac  y uiae  hyn  yn  dangos  nad 
yw  yr  holl  genedloedd,  yn  ol  yr  ystyr  a roddir  i’r  geiriau  gan  rai 
i gael  eu  bedyddio.  Yn  y gciryddiad  cyntaf  o’r  commissiwn, 
gorchymynir  “dysgu  iddynt  boh  peth ’’  a orchymynodd  efe  i’w 
apostolion,  yn  yehwanegol  at  yr  hyn  a ddysgid  iddynt  yn  Haen- 
orol.  Mae  yn  eglur  wrth  y dysgu  cyntaf  mai  dysgu  egwyddorion 
blaenaf  Cristionogaeth  a feddylid,  raegysy  gwnai  Pedr  ar  ddydd  y 
Pentecost,  sef,  “ Edifarhewch,  a bcdyddier  pob  un  o honoch  er, 
maddouant  pechodau ; a chwi  a dderbyniwch  ddawn  yr  Ysbryd 
Glân.’’  Gwelir  fod  Pedr  yn  dweyd,  “Bedyddier  pob  tin  o honoch 
ond  “ y rhai  a dderbyniasant  ei  air  ef  yn  ewyllysgar  a fedydd- 
iwyd  * yn  unig.  Wrth  y dysgu  diwodduf  yn  y commissiwn,  sef  y 
‘‘  dysgu  pob  petli,”  y deallir  y dysgu  hyny  a wnelai  yr  apostolion 
ac  ereill  ar  y creiiinwyr  yn  eu  llythyrau  u’u  hymweliadau  atynt. 
Nid  yw  y dysgu  cyntaf  yn  gwed.lu  i rai  sydd  wedi  dod  yn  ddys- 
cyblion,  onil  yr  ail  ddysgu ; ac  nid  yw  y dysgu  olaf  yn  gweddu  i’r 
rhai  sydd  heb  gredu,  ond  y cyntaf.  Dysgu  y cyntaf  neu  yr  olaf 
i faban  sydd  ífolineb,  canys  y mae  gwaitb  mawr  i’w  ddysgu  ef  i 
gerdded  a siarad  o flaen  hyny;  ac  o ganlyniad,  y maeyn  unol  â’r 
commissiwn  i beidio  bobyddio  baban  nes  y byddo  wedi  dysgu  y 
dysgu  cyntaf  canys  pe  bedyddid  ef  cyn  hyny,  newidid  y commis- 
siwn  yn  “ Bedyddiwch,  gan  ddysgu  wedi  hyny,’’  am  y bedyddir 
babanod  yn  awr  yn  fuan  wedi  eu  geni.  Y mae  yn  beth  a addefa 
pawb,  ond  odid,  fod  pob  creadur  rhesymol  yn  ddeiliad  pregethu, 
ac  os  creda  yr  byn  a bregethir  (ond  nid  heb  byny),  yn  ddeiliad 
bedydd  befyd ; ac  o ganlyniad,  fe  welir  wrlh  byn  y gall  riiywun 
fod  yn  ddeiliad  pregetbu,  pau  na  fydd  yn  ddeliad  bedydd,  trwy  oi 
fodynparhau  yn  anghredadyn.  Ond  gndawn  y commissiwn  i 
fÿned  at  esiampalu  o fedyddio,  er  cael  gweled  a oeddid  yn  bed- 


5 


yddio  babanod  yn  rhywle.  Dichon  fod  rhywun  yn  barod  i 
waeddi  fod  teulu  ceidwad  y carchar  wodi  eu  bedyddio  oll,  a bod 
teulu  yn  cynnwys  babanod.  Yr  hyn  sydd  yn  cael  ei  ddweyd  yn 
yr  lianes  liyny  yw  hyn . — “ A hwy  a draethasant  iddo  air  yr 
Arglwydd,  ac  i bnwb  oedd  yn  ei  dŷ  ef;’’  a dywedir  befyd  ara  dan- 
ynt,  “ Ac  efe  a fu  lawen,  gan  tjredu  i Dduw,  efe  a'i  Itoll  dculu. 
Yn  awr,  os  oedd  yno  fabanod,  yr  oeddid  yn  pregcthu  iddynt,  ac 
yr  oeddynt  hwythau  yn  credu.  Y raae  yn  rhesymol,  gan  hyny, 
i feddwl  nad  oedd  babanod  yno.  Beth  sydd  i ddywedyd  am  deulu 
Lydia,  ynte  ? Neraawr  o ddim.  Mae  yn  amlwg  i’w  theulu  gael 
eu  bedyddio ; ond  yr  holl  eglurhad  a ellir  gael  yw  yr  liyn  sydd 
yn  Act.  xvi,  40—“  Ac  wedi  myned  {o’r  apostolion]  allan  o’r 
carchar,  hwy  a aethant  i mewn  at  Lydia;  ac  wedi  gweled  y brodyr, 
hwy  a’u  cysttrasant,  ac  a ymadawsant.”  Y mae  yn  amlwg,  debyg- 
wn  i,  mai  y brodyr  oedd  teula  Lydia,  a’u  bod  yn  cymmeryd  eu 
cysuro;  o leiaf,  nid  oes  awgrym  fod  gauddi  fabanod,  ac  y mae  yn 
bosibl  cyfansoddi  teulu  hebddynt  hwy.  Etto,  dy wedir  am  Crispus 
a'i  deulu — “ A Chrispus  yr  arch  synagogydd  a gredodd  yn  yr 
Arglwydd,  a’i  holl  dy  ” (Act.  xviii,  8).  Babanod  oedd  y rhai  hyn 
etto  yn  alluog  i gredu.  Efullai,  ynte,  fod  babanod  yn  mysg  yr 
holl  rai  a fedyddiodd  Ioan  yn  yr  Iorddonen;  ond  ymddengys  fod 
bedydd  Ioanyn  hollol  anaddas  i fabanod.  Dywcd  Paul  am  fed- 
ydd  Ioan  fel  hjn— “ Ioan  yn  ddiau  a fedyddiodd  âbedydd  edifeir- 
tcch  gan  ddywedyd  wrth  y bobl  am  grcdu  yn  yr  liwn  oedd  yn 
dyfod  ar  ei  ol  ef,  sef  yn  Nghrist  Iesn  ’’  (Act.  si\-,  4).  Ychwanegir 
at  “fedydd  edifeirwch  ’’  y geiriau  er  maddeuanl  peehodau  yn  Marc 
i,  4.  Ond,  meddai  y bedyddiwr  babanod,  os  yw  yr  lioll  enghreifft- 
iau  blaenorol  yn  anffafriol  i'n  deiliaid  bychain  ni,  y mae  yr  hyn 
a ddywedodd  Crist  yn  ddigonol  yn  ngwynab  y cyfan  a ddangos- 
wyd  yn  eu  herbyn.  Y mae  Crist  yn  dwej’d  am  biant,  “ Gadewch 
i blant  bychain  ddyfod  ataffi,  acna  waherddwch  iddynt:  canys 
ciddo  y cyfryw  rai  yw  teyrnas  nefoedd  ” (Marc  x,  11;  Math.  xix, 
J4).  Yn  awr  dadleuir,  os  darfu  i Grjst  ddweyd  fod  babanod  yn 
ddeiliaid  teyrnas  nefoedd,  paham,  yn  enw  rheswro,  gan  eu  bod 
mor  dda,  nad  ydynt  yn  deilwng  i gael  eu  bedyddio,  a dyfod  trwy 
y drws  bedydd  i'r  eglwys  ? Wel,  y maent  yn  deilwng  i fyned  i’r 
nef,  os  hunant  yn  fabanod,  am  i Grist  eu  prynu ; ond  nid  oedd 
Crist,  er  hyny,  yn  gweled  y rhai  hyny  yn  wrthddrychau  addas  i 
gael  eu  bedyddio  o herwj-dd  nad  oeddynt  wedi  pechu.  Y mae  yr 
j'ianes  yn  dangos  i ni  iddynt  gael  eu  bendithio,  ond  nid  eu  bed- 


yddio.  Efallui  iddynt  gael  eu  bedyddio  cyn  hyny  rywbryd, — pa 
fodd  y gwyddotn  ni  lai  ? Wel,ni  thâl  i ni  ddyehymmygu  yn  eu 
cylch,  pa  un  u gawsant  eu  bedyddio  neu  beidio ; ond  gallwn 
ymresymu,  ac  os  dal  rheswm  ei  dir,  yr  ydym  o’r  farn  y try  yr 
amgylchiad  hwn  yn  waeth  yn  erbyn  bedyddwyr  babanod  nâ  dim 
sydd  wedi  ei  grybwyll  hyd  yn  hyn  (oddieithr  y bedyddio  “ er 
maddeuant”),  ac  y profa  yn  amlwg  na  fedyddiodd  Crist  a’i  ddys- 
cyblion  fabanod  erioed,  o leiaf,  gallwn  ddweyd,  yn  flaenorol  i’r 
amscr  y bendithiodd  Crist  y plant  bychain  dan  sylw.  Y modd  y 
profìr  hyn  sydd  fel  y canlyn  : — Yr  ydym  yn  cael  fod  yr  lesu  a’i 
ddyscyblion  yn  arfer  bedyddio  ar  yr  un  amscr  ag  oedd  Ioan  yn 
gwneyd  hyny  (gwel  Ioan  iii,  22,  26;  ir,  1,  2);  ac  y mae  yn  rhe- 
symol  i farnu  iddynt  ddechreu  bedyddio  mor  foreu  ag  y darfu 
iddynt  bregethu,  a chael  gan  rai  i gredu.  Yn  awr,  os  oedd  yr 
apostolion  yn  arfer  bedyddio  babanod,  neu  wedi  gweled  Ioan 
Fedyddiwr  yn  gwneyd  hyny,  paliam  yr  oeddynt  am  rwystro  plant 
bychain  i ddyfod  at  Grist?  Os  meddylir  eu  bod  wedi  eu  bedyddio 
yn  flaenornl,  ac  mai  dyfod  yr  oeddynt  yn  awr  i gael  eu  bendithio, 
yna  y mae  yn  afresymol  i dybied  y buasent  am  rwystro  rhai  wedi 
dyfod  yn  frodyr  iddynt,  trwy  eu  bod  wedi  eu  bedyddio  i'r  un 
bedydd.  Gwelir  wrth  hyn  mai  eu  bendithio  yn  unig  a wnaeth 
Crist;  ac  os  yw  amddilTynwyr  neu  wrthwynebwyr  bedydd  bubanod 
yn  gwneyd  rhywbeth  iddynt  heblaw  cu  bendithio,  cyflawnant  yr 
hyn  na  roddodd  ein  Harglwydd  un  esiampl  yn  ei  gylch.  Bellacli, 
gwelir  yn  eglur  mai  y oyfryw  ag  sydd  yn  credu  tystiolaeth  gweis- 
ion  Duw,  ac  yn  edifarhau  am  eu  pechodau,  yw  unig  ddeiiiaid  yr 
ordinhad  o fedydd. 

III.  Pa  FODD  y MAB  GWE INYDDII  BEDYDD  ? 

Erymchwilio  pa  un  ai  trochi  neu  daenelln  yw  y dull  iawn  o 
weinyddu  yr  ordinhad,  cymmerwn  yr  un  llwybr  ag  a gymmerwyd 
yn  y ddau  bwnc  blaenorol.  Heb  fyned  i roddi  barn  dysgedigion 
am  baptizo,  cawn  edrych  i mewn  i’r  hyn  sy’n  gyssylltiedig  â’r 
gair  bcdyddio  yn  y Testamebt  Newydd  Cymreig,  a gadawn  yr  holl 
Roeg  i’r  rhai  sydd  “ yn  dysgu  bob  amser.’’  Y peih  cyntaf  a 
deilynga  ein  sylw  yw  bedydd  Ioan;  ac  y mae  yn  amlwg  mai  hwn 
yw  y goreu  i roddi  goleuni  ar  ein  pwnc.  Yn  Matb.  iii,  I,  dy- 
wedir — “ Daet'n  Ioan  Fedyddiwr,  gan  bregethu  yn  niffeithwch 
Judea,”  ac,  yn  ol  efengylwr  arall,  yn  “ mhob  goror  yngbylch  yr 
lorddonen,”  yr  hyn  sydd  yn  dangos  nad  oedd  efe  wrth  bregethu 
yn  cyfyngu  ei  hun  i’r  un  lle,  er  fod  y cyfan  yn  y “ diffaethwch.1 


7 

‘t  Yna  yr  aetli  allan  ato  ef  Jerusalem,  a boll  Judea,  a'r  holl  wlad 
o amgylchyr  Iord.lonen:  a hwy  a fedyddiwyd  ganddo  ef  ynyr 
lorddonen »’  (adn.  5, 6).  Etto,  “A  bu  yn  y dyddiau  hyny  ddyfod 
o’r  Iesu  o Nazareth  yn  Galilea,  ac  efe  a fedyddiwyd  gan  Ioan  yn 
yr  Iorddonen ; ac  yu  ebrwydd  wrth  ddyfod  i fyny  o'r  dv.fr,  efe  a 
weloedd  y nefoedd  yn  agored,  a'r  Ysbryd  yn  disgyn  arno  megys 
colomen  " (Marc  i.  9,  10).  Pe  buasai  yr  ymadroddion  blaenorol 
yn  newydd  i’r  darllenydd,  a’i  fod  yntau  yn  gwybod  mai  trochi 
neu  daenellu  oedd  yn  cael  ei  wneyd,  pa  un  o'r  ddau  adybiai  efo 
yn  fwyaf  cydweddol  â'r  desgrifiad  ? Caiff  ateb  drosto  ei  huu. 
Maerhaiam  wneyd  “ yn  yr  Iorddonen"  i feddwl  defnyddtad  o 
ddwfr  yr  Iorddonen,  a’r  lleill  i feddwl  dim  mwy  ntl  glàn  yr  Ior- 
ddonen.  Myn  rhai  hefyd  wneyd  i “ ddyfod  i fyny  o'r  dwfr,”  1 
feddwl  oddiwrth  y dwfr.  Mae  yr  Iorddonen,  gan  y rhai  sydd  yn 
dadleu  fel  yna,  yn  cael  ei  gwneyd  yn  rhewllyd  iawn,  ac  o ddyfnder 
yn  ei  glanau  hollol  anghyfleus  i droclii  ; ac  y mae  pob  peth  sydd 
yn  fanteisiol  er  bedyddio  trwy  drochi,  o anghenrliaid  yn  inhell 
oddiwrthi.  Mae  rliai,  o herwydd  y dywedir  fçd  Ioan  yn  bed- 
yddio  yn  Bethabara,  y tu  hwnt  i’r  Iorddonen.ac  i’r  Iesu  aros  jn  y 
man  hyny  (Ioan  i,  28  ; x,  40),  yu  ceisio  profi  mai  nid  yn  yr  Ior- 
ddonen  yr  oedd  efe  yn  bedyddio,  ond  y tu  hwnt  iddi ; ac  o gan- 
lyniad,  mai  defnyddiad  o ddwfr  yr  Iorddonen  yn  Bethabara  sydd 
i’w  olygu  wrth  yr  “yn  yr  Iorddonen.’’  Wel,  pa  beth  a ellir 
ddweyd  dros  mai  trochi,  ac  nid  taenellu,  yr  oedd  loan?  Dywed- 
wn  mai  yn  yr  Iorddonen  y bedyddiai,  nid  am  na  allai  y gair  yn 
weithiau  íeddwl  làn  neu  ymyl  yr  afon,  neu  “lanhau  y tý  yn 
ngwaed  yr  aderyn,  ond  am  ei  fod  yn  beth  anhygoel  fod  Ioan  yn 
dyfod  at  ymyl  yr  afon  i daenllu,  ac  yn  beth  hygoel  fod  Ioan  yn 
myned  i’r  afon  i drochi.  Yr  oedd  gwell  lle  yn  agos  i dai  yn  rhy  w- 
le,  fel  y gallai  gael  llestri  dwfr  yn  gyfleus,  nâ  myned  :Vr  bobl  tua 
glànan  rhewllyd  (?)  yr  Iorddonen,  i oeri  heb  un  achos,  ac  i ddy- 
oddef,  os  oedd  yn  rhewi,  ergydion  dyferynau  rbewllyd  oddiwrth  y 
taenellwr  ! Os  nad  oedd  Ioan  yn  myned  â'i  fedyddiedigion  i lawr 
at  fin  y dwfr,  y mae  yn  anmhriodol  dy  wedyd  “ dyfod  i fyny  oddi- 
wrth  y dwfr,”  chwaithach  o'r  dwfr ; canys  os  raai  mewn  rhyw 
bellder  oddiwrth  yr  afon  yr  oedd  yn  bedyddio,  er  yn  defnyddio 
dwfr  o honi  hi,  buasai  yn  llawer  rawy  priodol  i eirio— “ Dyfod  i 
fyny  oddiwrth  Ioan,”  ond  nid  lieb  ystyried  erhyny  fod  loan  mewn 
pant,  oblegid  y “dyfod  t fyny.”  Mae  yn  dygwydd  yn  cliwithig 
jawn  i’r  rhai  a farnant  mai  yn  Bethabara  yr  oeddid  yn  bedyddio» 


ac  tnai  defnyddiad  o’r  afon  gan  Ioan  i fedj-ddio  yno,  oedd  i’w 
fcddwl  wrth  “ yn  yr  Iorddonen— ie,  mae  yn  dygwydd  yn  chwithig 
iddynt,  meddaf,  i'r  lesu  “ ddyfod  yu  ebrwydd  i fytiy  o’r  dwfr  ! ” 
Y mae  y crybwyiliad  blaenorol  am  Betliafcara  yn  perii  mi  ymofyn 
pa  beth  ydyw  ystyr  yr  enw ; ond  heb  achos  trafferthu  ynghylch 
hyny  yn  awr,  yr  wyf  yn  cofio  i mi  glywed  taenellwyr  enwog  yn 
addef  mai  ei  ystvr  yvr  passaye,  neu  fynedfa  trwy.  Yn  awr,  os  yw 
rhai  yn  gosod  Bethabara  mor  agos  i’r  Iorddonen  ag  i fod  Ioan  yn 
cyrchu  dwfr  oddiyno  i fedyddio,  cawn  ninnau  ei  osod,  gan  fod 
passago  yn  beth  tebygol  mewn  afon  fel  lion,  ar  làn  yr  lorddonen* 
yn  bentref  neu  dref,  neu  o leiaf  yn  le  ag  y gallai  rhywun  fel  Iesu 
“ aros"  ynddo,  h.y.,  llettya  neu  drigo.  Yr  ydym  am  osod  yr  afon 
yu  fâs  neu  rydiog  gyferbyn  â Bethabara,  fel  ag  i fod  yn  gyfleus  i 
ddynion  ac  anifeiliaid  i groesi  drwyodd  o’r  tu  hwnt,  am  fod  y Ue 
wedi  ei  enwi  yn  passage.  Os  caniatèir  hyn,  ac  y mae  rlieswin  yn 
ei  ganiatâu  yr  ydyrn  yn  cael  Ioan  yn  bedyddio  yn  yr  Iorddonen, 
ac  yn  Bethabara  o ran  llo  ar  ei  glàn  ; mepys  ag  y gellid  cyhoeddi 
fod  Parchedig  Gyhoeddwr  Seren  Gomer  yn  bedyddio  yn  yr  afon 
Towy,  pan  y buasai  yn  Nghaerfyrddin  o ran  Ue  ar  ei  glàn.  Mae 
yr  enw  Bethabara  yn  gwneyd  yr  afon  yn  y man  liyny  heb  fod  o 
ddyfnder  gormodol  i drochi,  ac  yn  gosod  tai  er  newid  dillad,  a’u 
sychu,  &c.,  neu  o leiaf  i ateb  llawer  n wrthddadleuon  y taenellwyr. 
Ond,  rneddai  rhywuu,  gun  fod  Bethabara  y tu  htrnt  i’r  íorddonen 
(gwel  loan  i,  28),  nis  gallai  fod  ar  ei  glàn.  Gellir  ateb  fod  y 
tuhwnt  hwn  yr  un  â’r  tu  hwnt  (other  side)  sydd  yn  Ioan  vi,  22,  yr 
hyn  sy’n  meddwl  yr  ochr  arall.  Yr  oeddym  yn  meddwl  yn  y 
llinellau  blaenorol  mai  dim  oud  rheswm  oedd  genym  i brofi  fod 
Bethabara  ar  làn  yr  Iorddoncn  ; ond  erbyn  edrych  v mae  genym 
ysgrythyr,  'ie,  i brofi  mai  bedyddio  yn  yr  Iorddonen  oedd  Ioan 
pan  yr  oedd  yn  bedyddio  yn  Bathabara.  Darllener  y bennod 
gyntaf  o efengyl  loan.  Yr  ydym  yn  darllen  fod  y bedyddiwr 
Ioan  yn  cael  ei  gwcstiyno  gan  y I.efiaid  a’r  offeiriaid,  ac  y mae 
adn.  28  yn  hysbysu  i hyn  gymmeryd  Ile  “ yn  Bethabara,  y tu 
hwnt  i r Iorddonen,  lle  yroedd  Ioanyn  bedj'ddio’’  yramserhyny. 
Ceir  yr  adnod  uesaf  yn  dweyd— “ Tranoeth  Ioan  a ganfu  yr  lesu 
yn  dyfod  ato  ; ac  efe  a ddywedodd,  Wele  Oen  Duw,  yr  hwn  sydd 
yn  tynu  ymaith  bechodau  y byd,”  yr  liyn,  ynghyd  â’r  adnodau 
dilynol,  a ddangosant  i’r  Iesu  gael  ei  fedyddio  y pryd  hyny,  ac  yn 
y lle  hwnw  (Bethabara.)  Etto,  yn  Math.  iii,  13,  dywedir — “ Yna 
y daeth  yr  Iesu  o Gaiilea  îr  Iorddonen  at  Ioan,  i’w  fedyddio  gan* 


ddo  ac  yn  Marc  i,  9,  dywedir— “ Ac  efe  a fedyddiwyd  gan  loan 
yn  yr  Iorddonen Fe  wel  pawb  bellach  fod  synwyr  cyflredin  ac 
ysgrythyr  yn  cadarnhau  mai  yn  yr  Iorddonen,  ond  yn  Betliabara 
fel  lle,  yr  oeddid  yn  bedyd-lio,  a bod  yr  tfon  yn  gyfleus,  tai  yn 
agos  a digon  o Ysbryd  Duw  gan  Ioan  i'w  nerthu  i gyflawni  ei 
waitb,  yn  ngv/yneb  cyfnewidiadau  liin  a lliosogrwydd  ei  ddeiliaid 
bedydd.  îlae  y cyfan,  ynte,  yn  troi  yn  flafriol  i drochi,  a hyny 
■vn  yr  Iorddonen.  Y'n  nesaf,  cnwn  fod  Ioan  hefyd  yn  “ bedyddio 
yn  Ainon,  yn  agos  i Salim,”  ac  yn  gyssyìltiedig  â hyny,  dywedir 


— “ Canys  dyfroedd  lawer  oedd  yno.”  I ba  beth  y crybwyllir 
yma  am  “ ddyfroedd,”  os  nad  yw  yn  dangos  fod  y lle  yn  gyfleus  i 
drochi  yno  fel  yn  yr  Iorddonen  ? Ei  fod  yn  gosod  allan  le  i 
daenellu,  sydd  yu  ymddangos  yn  annhebyg.  0»d,  ebe  rhywun, 
mae  y gair  yr.o  yn  arwyddo  mai  yn  S&lim,  ac  nid  yn  Ainon,  yr 
oedd  y “dyfroedd  lawer;”  ac  etto,  nad  yw  y“dvfroedd  lawer”  yn 
cael  eu  crybwyll  i ddangos  fod  yno  lefydd  cyfleus  i drocbi,  ond 
am  eu  bod  yn  gyfleus  i’r  tnrfeydd  i wersyllu  yno.  Pa  faiut  yw’r 
pellder  rhwng  Ainon  a Salim,  tybied  ? Nis  gwn  i ; oml  gwn  hyn, 
ei  fod  yn  beth  anuhebyg  iawn  y buasai  Ioan  yli  bedyddio  yn 
Ainon,  08  mai  yn  Salem  yr  oedd  yn  fwyaf  cyfleus  i wersyllu  ; 
canys  yr  oedd  yn  achosi  trafaelu  o un  man  i’r  llall  a cllid  hebgor 
yn  íwy  manteisiol.  Wrth  wersyllu  y mae  yu  arferol  i gael  pebyll, 
*ac  amryw  bethau  ereill  i’r  dyben.  Addefir  liyn,  mi  debygaf.  Ond, 
a addefir  i “ holl  Judea,  Jerusalem,  a’r  holl  wlad  o amgylch  yr 
Iorddonen,”  i fvned  â pbobyll,  &c.,  ganddynt,  pan  aethant  at 
Ioan  i'r  Iorddonen,  fel  agi  fod  yn  gyileusi  uewid  dillad,  &c.,  pan 
oedd  efe  yn  eu  bodyddio  ? Beth  ? ATa  tcneir  ? Wel,  ni  ullaf 
finnau  addef  iddynt  fyned  â dim  ganddynt  hefyd  i Salim  er  gwer- 
syllu  yno.  Yn  awr,  gan  ein  bod  yn  methu  cytuno  ynghylcli  y 
peth  yna,  awu  i chwilio  am  rywbeth  arall ; a dyma  ein  taenellwr 
yu  C8el  allan  nad  trochi  yr  oedd  Ioan,  o herwydd  fod  yr  Iesu  a’r 
holl  fobl  yn  cael  eu  bedyddio  yr  un  pryd,  a’i  brawf  a welir  yn 
Luc  iii,  21, 22— “A  bu, pan  oeddid  yn  bedyddio  yr  holl  fobl,  a’r 
Iesu  yn  ei  fedyddio  hefyd,  nc  yn  gweddio,  agoryd  y nef,  a disgyn 
o’r  Ysbryd  Glân  mewn  rhith  corfferol,  megys  colomed,  arno  ef; 
a dyfod  llef  o’r  nef  vn  dywedyd,  Ti  yw  fy  anwyl  Fab ; ynot  ti  y’m 
boddlonwyd.”  Yn  awr,  os  rnai  yr  un  pryd  oedd  y bcdyddio,  yr 
un  pryd  hefyd  y gweddiodd  Crist,  yr  agorodd  y nef,  y disgynodd 
o’r  Ysbryd,  ac  y dueth  y llef  o’r  nef.  Ond  y mae  yr  esboniad  yna 
o’r  geiriau  yn  milwrio  yn  erbyn  ffeitbiau ; canys  dywedir  yn 


10 


líath.  iii,  16~“  A’r  Iesu,  wedi  ei  fedyddio,  a aethyn  y fan  i fyny 
ordwfr;  ac  wele  y nefoedd  a agorwyd  iddo,  &c.”  (Gwei  hefyd 
Marc  i,  9,  10.)  Mae  yn  amlwg  wrth  hyn,  nad  yw  prawf  ein 
taenellwr  yn  golygu  mwy  nag  i’r  pethau  bynod  a nodir  i ddyg- 
wydd  yn  yr  amser  y bu  Ioau  yn  bedyddio  y bobl,  u’r  Iesu  liefyd  ; 
oblegid,  pe  amgen,  y mae  yn  rhaid  myned  i anhawsdra  mawr— y 
mae  yn  rhaid  penderfynu  i’r  “holl  bobl,”  sef  yr  holl  rhai  a ddaeth- 
ant  at  Ioan  (yn  ol  yr  haues)  i gael  eu  taenellu  oll  vr  un  pryd,  ie, 
o fewn  y fynyd  y darfu  i’r  Ysbryd  ddisgyn  ar  yr  Iesu— mai  ar  un 
waith  ueu  gynnyg  y taenellodd  efe  ei  hoü  fedyddiedigion  yn  yr 
lorddonen,  ac  iddo  gyflawni  ei  waith  yno  ar  ddim  ond  un  strohe. 
\r  oedd  yn  rbaid  fod  ganddo  beiriant  da  i ddaenellu,  cyn  y gallai 
gyflawni  y fath  orchest  ryfeddol.  Ond  y mae  yn  amlwg,  os  oedd 
gormod  o rifedi  i’w  trochi  bob  yn  un,  raewn  amiy w ddyddiau,  yr 
oedd  gormod  hefyd  i’w  taenollu  oll  ar  unwaitb.  Wedi  methu  o’r 
prawf  blaenorol  dros  daenellu,  yr  ydym  yn  cael  ein  harwain  ut  yr 
anmhosiblrwydd  i geidwad  y carchar  a’i  deulu  gael  eu  trochi  ur 
ganol  nos,  pan  oedd  yr  apostolion  yn  eu  “ briwiau,’’  ac  heb  un 
crybwylüad  iddynt  fyned  allun  o’r  carchar.  Yr  hyn  a ellir 
ddweyd  yw  hyn  : Cawsant  eu  “ bwrw  i’r  carchar  nesaf  i mewn.” 

(Act.  xvi,  24),  “ ac  [efe]  a’u  dug  hwynl  allan  »’  (adn.  30);  ac  yn 
nesafyr  ydym  yn  cael  yr  apostolion  yn  traethu  “ iddo  air  yr 
Arglwydd,  ac  i bawb  oedd  yn  ei  dv  ef  : ac  efe  a’u  cymmerth  hwy 
yr  awr  hono  o'rnos,  ac  a olchodd  eu  briwiau  : ac  efo  a fedydd- 
i'yd,  a'y  eiddo  0,l>  3“  y fao  [sef  yn  fuan].  Ac  wedi  iddo  eu  dwyn 
hwynt  i'w  d:j,  efe  a osododd  fwyd  ger  eu  bron  hwy,’»  &c.  (ado. 
^ ^110  J’n  flnilwg  na  fedyddiwyd  yu  y carchar  nesaf  i 

mewn,  nac  yny  tý;  ac  y mae  yn  amlwg  hefyd  i’r  apostolion 
draethu  gair  yr  Arglwydd  “yn  ei  dý  ef,»  cyn  bedyddio,  ac  iddynt 
«aei  eu  dwyu  drachefn  i’r  tý  ar  ol  hyny.  Os  mai  taenellu  oedd- 
ynt,  y r oedd  yn  fwy  cyfleus  i wneyd  hyny  yn  y tý;  ond  os  trochi, 
vr  oedd  yn  rhaid  myned  allan  ; ac  allau  yr  aethant,  ie,  “ yr  awr 
hòno  o’r  uos.”  ond  ni  wyddom  i ba  le,ac  i drochi,  mae  yn  debygol. 
Yr  oedd  y Duw  a agorodd  y carchar  yn  abl  cadw  y “briwiau  ” 
rhag  gwaethygu  yn  y dwfr;  ac  yr  oedd  yr  Hwn  a ddywedodd 
“ Ar  y cleifiou  y rhoddant  eu  dwylaw,  a hwy  a fyddant  iach,"  yn 
wastad  yn  gofalu  am  y rhai  a ufyddhaent  iddo.  Gwna  y sylw 
diw  eddaf  ntebpob  gwrthddadleuon  hefydyn  erbyn  trochi  Saul  o 
Darsus.— Yrydym  wedi  olrliain  digon,  dcbygwn  ?,  ar  y pwnc  hwn, 
bellach ; ond  vr  wyf  o’r  furn  fod  yn  rhaid  rhoddi  rheswm  cyn 


gorphen  dros  y dywediad,  “ Bedyddio  a dwfr.’’  l’a  fodd  y mae 
hyny  yn  drochi  P Yn  gymmaint  â bnd  gwahanol  ddysgedigion 
yn  profi  fod  inwy  nag  un  ystyr  i’r  gair  Groeg  am  fedydd,  arweinir 
ni  i farnu  mai  enw  ar  yr  ordinhad,  yn  hytrach  nâ  dangosiad  y 
dull  o’i  gweinyddu,  yw  bcdydd ; ac  o ganlyniad,  mai  y rheswm 
dros  y “ bedyddio  a dwfr”  yw,  am  mai  á dwfr  yr  ymwneir  yn  yr 
ordinliad,  megys  yr  ymwneir  â’r  Yshryd  pan  y byddis  yn  “bed- 
yddio  â’r  Ysbryd  Glâu.''  Nid  yw  trochi  ynddo  ei  hun  yn  fedydd  ; 
eithr  y mae  yn  rhaid  fod  y gr.  einyddwr  yn  gymliws  i’w  swydd, 
y bedyddiedig  yn  ufydd  ac  yn  edil'eiriol,  a'r  cyfan  yn  cael  ei  gyf- 
lawni  yn  enw  ỳ Tad',  y Mab,  a’r  Ysbryd  Glân.  Efallai  bod  rliai 
yn  barod  f ddadieu  foii  yn  rhaid  mai  taenellu  y w y dull  iawn,  am 
y dywedir  mai  cael  eì  dyuallt  ocdd  yr  Ysbryd  ; ond  fe  welir  yn 
amlwg  oddiwrth  amrywiol  fanau  fod  bedyddyr  Yshryd  yn  wahan- 
ol  vn  ei  ddull  (os  aildas  y gair)  i fedydd  taeuellu.  Desgrifir  ef  • 
yn  Act.  ii,  2— “ Yn  ddisymwth  daeth  sŵn  o’r  nef,  megys  gwynt 
nerthol  yn  rhuthro,  ac  a lauwodd  yr  holl  dŷ  lle  yr  oeddynt  yn 
eistedd.  Ac  ymddangosodd  iddynt  dafodau  gwahanedig  o dân, 
ac  efe  a eisteddodd  ar  bob  un  o honynt  A hwy  oll  a lanwyd  â’r 
Ysbryd  GlâD,  ac  a ddechreuasant  lefaru  â thafodau  ereill.’’  I’a 
beth  oedd  y sẃn,  tybied  ? Ai  nid  â’r  un  peth  y llanwyd  y dys- 
cyblion,  ag  y llanwyd  y tŷ  ? Nid  â’r  tafodau  y llonwyd  y dys- 
cyblion,  ond  â’r  hyn  oedd  yn  bresonnol  yn  ytỳ,  sef  yr  Ysbryd 
Glàn.  Mae  yn  amìwg  ddigon  mai  bedyild  yr  Ysbryd  oedd  hyn  ; 
ond  pa  beth  sydd  yn  debyg  ynddo  i daenelln  neu  drochi  ? Nid 
yw  dyn  yn  cael  ei  lanw  gan  y naill  ddull  nâ’r  llall ; ond  mae 
bedydd  yr  Ysbryd  yn  llanw.  Ond,  meddai  rhywun,  y tafodau  yn 
arcs  arnynt  oedd  y bedydd.  Wel,  ynte,  edrycl»  i’r  bedyddio  â’r 
Ysbryd  a ddesgrifir  yn  Act.  viii.  17  ; ix,  17  ; xis,  <i,  a chai  weled 
nad  oes  sôn  am  y tafodau.  Cawn  adael  dull  gweinyddu  yr  ordin 
had,  bellach,  gan  adael  y cyhoedd  i benderfynu  ynddynteu  huuaiu 
ar  ein  hymchwiliad;  a bydd  i ni  frysio  i ddangos,  yn 

IV.  À OEDD  GWAUANIAETII  UHWNG  BEDTDD  IOAN  AG  ÜN 
Crist. 

Dywed  rhai  fod  bedydd  Ioan  yn  efengylaidd,  ac  nad  oeddid  yn 
bedyddio  neb  ar  ei  ol ; ac  ereill  a ddywedant  fod  yr  apostolion  yn 
bedÿddiorhai  ar  ei  ol.  I ddangos  nad  oedd  bedydd  Ioan  yn 
gwneyd  y tro  yn  lle  bedydd  yr  apostolion  (neu  fedydd  Crist) 
arweinir  ni  at  y deuddeng  a fedyddiodd  Paul  yn  Ephesus  (gwel 
Act.  xix,  1 — 7),  y rhai  a ddywedir  eu  bod  wedi  cu  bedyddio  “ i 
fedydd  Ioan.”  <)nd  cawn  brofi  yn  fuan  na  fedyddiwyd  y rhai 
hyn  gan  Ioan.  Y’r  ydym  yn  darllen  i Paul  ofyn  i’r  deuddeg,  “ A 
dderbyniasoch  chwi  yr  Ysbryd  Glân,  er  pan  gredasoch  ?”  a’r  ateb 
gafodd  oedd,”  Ni  chawsom  ni  gymmaint  â chlywed  a oes  Ysbryd 
GlSn.”  Meddai  Paul  drachefn,  mewn  syndod,  debygaf,  “ I ba 
betb,  gan  hyny,  y bedyddiwyd  chwi?’’  Atebasant,  “ I fedydd 
Ioan.”  “Ioan,”  ebe  Paul,  “ yn  ddiau  a fedyddiodd  â bedydd 
edifeirwch,  gan  ddywedyd  wrth  y bobl  am  gredu  yn  yr  hwn  oedd 
yn  dyfod  ar  ei  ol  e'f,  sef  yn  Nghrist  Iesu.”  Ai  tybied  fod  y rhai 


12 


íedlgion  am  gredu  V»  máb  Duw,  ac  yn  dysgu  iddynt  y cawsenteu 
bedyddio  â'r  Ysbryd  Glân  ? Hwy  wedi  ea  bedyddio  gan  Ioan,  ac 
heb  wybod  pa  un  a oedd  Ysbryd  Glân  neu  beidioü  Mae  yn 
groes  i bob  rheswm  i feddwl  hyny.  Wel,  a oeddynt  yn  dweyd 
anwiredd,  ynte  ? Os  oeddynt.’nid  yw  yn  debyg  y buasent  yn 
derbyn  yr  Ŷsbryd  Glân  mor  inan  wedi  ei  hail-fedyddio.  Beth 
sydd  i feddwl,  ynte  ? Meddwl  iddynt  gael  eu  bedyddio  gan  un  o 
efelychwyr  Ioân,  yr  hwn  oedd  heb  awdurdod,  ac  “ heb  ddeall,” 
fel  Apolos  (Act  xviii,  25),  “ ond  bedydd  Ioan  yn  unig.”  Y deu- 
ddog  dyscybl,  “ pan  glywsnnt  hwy  lîyn,  liwy  a fedyddiwyd  yn 
cnw  yr'  Arglwydd  Iesu  ; ac  wedi  i Panl  osod  ei  ddwylaw  arnynt, 
yr  Ysbryd  a ddaeth  arnynt ; a hwy  a draethasant  â thafodau  ac  a 
bropliwŷdasant.’’  Ni  fedyddiwyd,  ynte,  ar  ol  Ioan.  Yn  Ioan 
i.  35 — 87.  gwelirfod  dau'o  ddyscyblion  Ioan  yn  troi  yn  ddys- 
cyblion  i Grist,  wedi  i Ioan  ddangos  iddynt  mai  Oen  Dnw  oedd 
efe.  Yn  awr,  cyn  eu  bod  yn  ddyscyblion  i Ioan,  yr  oedd  yn 
rliaid  eu  bod  wedi  eu  bedyddio  ganddo;  ac  yr  ydym  yn  cacl  eu 
bod  wedi  eu  hordcinio  yn  apostolion,  ond  heb  un  son  eu  bod  yn 
cael  eu  bedyddio  yn  flaenorol,  canys  pwy  a'u  bedyddiai  ond  Ioau. 

Y mae  yn  ddigon  amlwg  bellach  fod  bedydd  loan  yn  gymhwys  yr 
un  fatli’â  bedydd  Crist,  a bedydd  Crist  yr  un  fath  â bedydd  Ioan 
— y ddau  yn  fedydd  edifeirwch  er  maddenant  pecbodan. 

V.  Pa  beth  yw  oeni  o Ddwfr  ac  o'r  Ysbryd  ? 

Y mae  yn  eglur  fod  dyn  yn  cael  ei  eni  o ddwfr,  pan  y byddo  yn 
cael  oi  fedyddio  er  maddeuant  pecbodau ; ac  y mae  dyn  yn  cael 
ei  eni  o'r  Ysbryd  Glân,  pan  y byddo  yn  derbyn  yr  Ysbryd 
trwy  arddodiad  dwylaw.  Nid  yw  bedydd  yr  Ysbryd  Glân  yn 
llacnorol  i fedydd  dwfr  ; ond  ar’  ei  ol,  canys  y pryd  hyny  y mae 
addewid  o ddawn  yr  Ysbryd.  Gwel  Act.  ii.  38,  39.  Ni  chafodd 
yr  eunuch  fedydd  ’yr  Ysbryd  gan  Phillip;  ac  wedi  iddo  fedyddio 

V Samariaid,  ni  dderbyniasant  yr  Ysbryd  Glàn  cyn  i’r  apostolion 
ildyfod  i arddodi  dwylaw  urnynt  (Act.  viii,  14 — 17).  Y mae  yn 
sic’r  fod  yn  rbaid  eael  bedydd  dwfr  a bedydd  yr  Ysbryd,  cyny 
gellir  myned  i mewn  i deyrnas  Dduw. 

Yn  awr,  ddarlleDydd  anwyl,  yr  wyt  yn  gweled  ein  bod  wedi 
gwneyd  ymchwiliad  teg  i’r  ì'estament  Newydd  yngylch  bedydd, 
a bod  y cyfan  yn  ymddangos  dros  mai  dyben  bedydd  yw  er  madd- 
euant  pecbodau— ’maÌ  rhai  yn  credu  tystiolaeth  gweision  Duw,  ac 
vn  edifarhau  am  eu  pechodau,  yw  unig  ddeiliaid  yr  ordinhad — 
mai  trwy  drochi  mewn  dwfrgan  weinidogawdurdodedig  ywy  dull 
iawn  o'i  weinyddu — mai  yr  un  peth  oedd  bedydd  Ioan  ac  un  Crist, 
ac  mai  geni  o ddwfr  ac  o'r  Ysbryd  ydyw  bedydd  dwfr  a bedydd 
yr  Ysb'ryd  Glân,  ac  fod  yn  rhaid  cael’  y ddau  cyn  y gellir  bod  yn 


I.  DáYIS,  ÀR.GIÌFFTDU,  KB»TU  YB-TYDFI  L. 


